WikipediA 


Wikang Kabil 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang wikang Kabil (Ingles : Kabyle language, /ks ' ball/), 
kilala rin bilang wikang Kabiliyano /k0 ' balli0n/ (mga 
katutubong pangalan Taqbaylit, [' 9eqPaejli9] 
(** makinig), Tamaziyt Taqbaylit, o Tazwawt ) ay isang 
pamilyang wikang Berber na sinasalita ng mga Kabil sa 
hilaga at hilagang silangang Algeria. Ito ay pangunahing 
sinasalita sa Kabylie, silangang Algiers, at kapital ng 
Algiers, ngunit sinasalita din sa ilang grupo ng Blida, 
kagaya sa Beni Salah at sa Beni Bou Yaqob^ extmct? ^. 

Mga sanggunian 

1. Kabil (https://www.ethnologue.com/18/language/ 

kab/) at Ethnologue (18th ed., 2015) 


Kabil 


4 ■ Taqbaylit ( tulong - impormasyon) 
Sinasalitang Algeria; immigranteng mga 
katutubo sa komunidad sa Pransya, Belgium, 
Canada at kahit saan 

Rehiyon Kabylie (mga probinsya sa 

Algiers, Beja'ia, BBA, Bouira, 
Boumerdes, Setif, Tizi Ouzou, at 
mga parte ng Jijel) 

Etnisidad Mga Kabile 

Mga 5 milyong tao sa Algeria 

katutubong (2012)W 
tagapagsalita 500,000 tao sa kahit saan 


Pamilyang 

wika 


Afro-Asyatiko 
■ Berber 

■ Hilagang Berber 

■ Kabil 


Sistema ng Titinagh, Arabie at Latin 

pagsulat 

Mga kodigong pangwika 
ISO 639-2 kab 

ISO 639-3 kab 



□ l5%_25% 

I 110% 15% 

I 13% 8% 

Kabyle language pereent speakers.png 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito ng 
mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


■ 95 % _ 100 % 

□ 90% _ #5% 

□ 80% 90% 


I—I < S% 




























m Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika atAprika ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia 
sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.Org/w/index.php ?title=Wikang_Kabil&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Wikang_Kabil&oldid=1544868" 


Huling pagbabago: 10:47, 7 Pebrero 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 











